TUMENYE ISLAM 


التعريف بالإسلام بالكنيارواندا 


إعداد 


نسنغیومفا ماد سلمان 


جسم الله الرحمن الرحيم 


Hashimwe Imana ( Allah ) isumba byose, amahoro n’imigisha bisakare ku 
ntumwa Muhammad ( S.A.W ) nabiwe, abaswahaba ( Abasangirangendo ) 
be, nabazakurikira inzira ya Islam kugeza kumunsi wa nyuma. 


Iyi nyandiko tugiye kubagezaho irasobanura Islam muri make, ikaba 
ikubiyemo ibikurikira: 

e [slam niki 

e Imyemerere ya Islam ishingiye kuki 

e [slam niyo dini y’intumwa n’abahanuzi 

e [slam yigisha iki 

e Inkomoko y’inyigisho za Islam 
Turebere hamwe ibisobanuro byizi ngingo: 


1) ILAM NIKGI:- 
Islam ni ijambo ry’ icyarabu rifite ibisobanuro bibiri: 
a) Islam bisobanuro kwicisha bugufi no kwibombarika ku mana. 
b) Islam bisobanura idini yahishuriwe intumwa Muhammad (1.1.A.1) mu 
ntangiriro yikinyejana cya karindwi ( 611 ) nyuma yivuka rya Issa ( Yezu ). 
Abayoboke ba Islam bitwa abayislam, izina bakomora ku mana nkuko 
babisabiwe numusekuruza wabayislam ariwe Ibrahim (Abraham) Amahoro 
y’Imana abe kuriwe , Imana iragira iti: 

٠١۸ ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. " البقرة:‎ 1 
Aribyo bisobanura ngo: Mana utugire abayislam (abibombarika) kuri wowe, 
no mubadukomokaho hazabemo imbaga y’abayislam... Qoran 2:128. 
Tumenyeshe abasoma iyi nyandiko ko Muhammad (1.1.A.1) akomoka kuri 
Ibrahim. 


2) ISLAM ISHINGIYE KUM YEMERERE KlI:- 
Imyemerere ya Islam ishingiye ku nkingi z’ubwoko butatu: 
(DOD Inkingi za Islam أركان الإسلام‎ 
(ID Inkingi za Iman (ukwemera)jمnıإyا‎ jlكرÎ‎ 
(II) Inkingi ya Ih’san (ineza) ركن الإحسان‎ 
INKINGI ZA ISLAM: Inkingi za Islam ni eshanu arizo: 
1* Guhamya ukuri jil aribyo: Guhamya ko Imana (Allah) ari imwe 
rukumbi ari nayo ikwiye kugaragirwa yonyine, ukanahamya ko 
Muhammad (1.1.A.T) ari intumwa y’ Imana; Qoran iti: 


" فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير " التغابن:۸ 
Nimwemere Imana n’intumwa yayo, kandi mwemere urumuri (Qoran)‏ 
twabahishuriye, Imana izi ibyo mukora. Qoran 64:8‏ 
Gusenga (Gusari) gatanu ku munsi aribyo by’ 1tegeko, Imana iti:‏ *2 
"حافظوا على صلاتكم والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين" البقرة:۸٠٠‏ 
Muhozeho amasengesho murushaho kwita kusengesho ryo hagati‏ 
(al’asri) kandi uhagarare imbere y’ Imana wibombaritse. Qoran 238‏ 
Ayo masengesho akorwa mu bihe binyuranye, hari irikorwa mu rukerera‏ 
irikorwa ku manywa (Adhuhur‏ ,)ص lنڀصڊج umuseke utambitse (Subhi‏ 
irik orwa ku‏ (صلاة العصر irikorwa ku gicamunsi (A1 as1‏ ,(صلاۃ الظھر 
.)صîlة‏ llعشlء mugoroba (Maghrib ڊرغall ةîlص) nirikorwa nijoro (Ishai‏ 
"وأقيموا الصلاة وآتوا jl‏ كأ" ıبڌرs:”+ Gutanga amaturo (Zakat), Imana iti:‏ *3 
Musenge (Gusari) mutange namaturo (Zakat) Qoran 2:43‏ 
Gusiba (Gufunga) ukwezi kwa Ramadhan (ukwezi kwa 9) mu mezi ya‏ *4 
"يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصیام كما كتب على الذين من :1ا1 aمIma ki’”islam,‏ 
قبلكم لعلكم تتقون" البقرة:٠۸٠‏ 
Gukora umutambagiro i Makkah (Hidja) Imana iti:‏ *5 
"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" آل عمران:۸٠‏ 


Izo nkingi za Islam kandi zikubiye mu mvugo y’intumwa y’Imana 
Muhammad ([1.1.A.I) aho agira ati: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الن‎ 
صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس " شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ء‎ 

وإقام الصلاة › وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان › وحج البيت" متفق عليه 


Bivuye kwa Abdullah mwene Omar (Imana ibishimire) aragira ati: mu 
byukuri intumwa y’Imana (1.1.A.I) yaravuze iti: Islam yubatse ku bintu 
bitanu: ( Guhamya ko ntayindi mana uretse iımwe ugahamya ko Muhammad 
ari intumwa y’Imana, gusenga (gusari), gutanga amaturo (zakat), gusiba 
(gufunga) Ramadhan, gukora umutambagiro (hidja). 
INKINGI ZO KWEMERA: Inkingi zo kwemera (Iman) ni esheshatu: 
1* Kwemera Imana imwe rukumbi 
2* Kwemera abamalayika, aribyo biremwa by’ Imana byaremwe murumuri 
3* Kwemera ibitabo by’ Imana (Taurat, zaburi, injil (ivanjJil), suhuf, qoran) 
4* Kwemera intumwa z’Imana zose nta nimwe uvanguye 
Izo nkingi 4 tumaze kuvuga zikubiyemo mwijambo ry’ Imana rigira riti: 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا 

نفرق بين أحد من رسله...البقرة ۲۸١‏ 


Intumwa yimana Muhammad yemeye ibyo yahishuriwe bivuye ku mana 
nabemera bose bemeye Imana, bemera abamalayika, ibitabo, nintumwa 
z’Imana ntakuzivangura. ..Qoran 285 
5* Kwemera umunsi w’imperuka, Inana iti: °“:رilزغ‎ "...4ڍè "إن الساعة آتية لاريب‎ 
Imperuka izabaho ntagushidikanya... Qoranئ:‎ 59 ٍ 
6* Kwemera igeno (Qadar) Ibiza byose nibibi, Imana iti: "ما أصاب من مصيڊة‎ 

٠٠ديدحلا...اهأربن في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن‎ 
Ntabiba kuri iy’isi cyangwa ngo bibabeho uretse ko biba byaragenwe 
n’Imana kandi biri mu gitabo cyabugenewe mbere yo kubabaho. . .qoran : 57 
INKINGI YA IH’SAN: Inkingi ya Ih’san (ineza) ni imwe gusa, ariyo 
kugaragira Imana nkaho uyireba kuko niba utayireba yo irakureba, Imana iti: 
٠١١ "لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار..." الأنعام‎ [mana ntibon wa namaso yanyu 
ariko yo irababona. ..Qoran 6:103 


3) ILAM NIYO DINI Y? UKURI:- 
Dushingiye kubisobanuro by’1jambo Islam, ntayindi dini yukuri uretse Islam 
kuko andi usanga yitirirwa aho yakomotse, abayigishije, cyangwa 
ibisekuruza bakomokaho, kimwe nuko usanga yarahimbwe amazina 
nabayoboke bayo. 
Islam yo aho itandukaniye nandi yose nuko Imana ariyo yayihitiyemo 
abantu ndetse nizina rikomoka ku mana, Imana iti: 
٣: "اليوم أكملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا..." المادة‎ 
Uyu munsi nujuje idini yanyu, mbahundagajeho ninema zanjye, kandi 
mbahitiyemo Islam ngo ibabere 1dini. ..Qoran 5: 3 
Islam niyo dini yukuri yemewe imbere y’Imana, muri Qoran Imana iti: 
٠۹ "إن الدين عند الله الإسلام... "آل عمران:‎ 

Idini yemewe imbere y’Imana ni Islam... .Qoran 3:19‏ 
"ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من Na none [maa i):‏ 

الخاسرين" آل عمران :ه۸ 
Uzahitamo indi dini itari Islam ntazayemererwa kandi kumunsi w’imperuka‏ 
ni umyagihombo. Qoran 3:85‏ 


4) ISLAM NIYO DINI Y’INTUMWA N’ ABAHANUZI:- 


Idini y’intumwa n’abahanuzi bose yari Islam, kuko inkomoko y1byO 
bahishuriwe yari imwe, byose bikomoka ku mana (Allah), Imana iti: 
شرع لكم من الدين ما وصنى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصتينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن‎ " 
٠١:ىروشلا أقيموا الدين ولا تتفرقوا"‎ 
Mwahawe amategeko mw’idini yahawe Nuhu (Nowa) niyo twaguhishuriye, 
ninayo twahaye Musa na Isa ngo batunganye idini kandi ntibazanyuranye 
MuriryO. . .Qoran 42:13 
Imana muri Qoran itubwira ko Ibrahim sekuruza w’intumwa n’ abahanuzi 
yari umuyislamu, iragira ii: "ما کان إبراهيم يھو ديا ولا نصرانيا ولکن حنيفا مسلما وما کان‎ 
٠۷:نارمع من المشركين" آل‎ 
Ibrahim ntiyari umuyahudi cyangwa umunaswara (umukirisito) ahubwo yari 
kunzira iboneye ari umuyisilamu, nta nuıbwo yabangikanyije Imana. Qoran 3:6 
Urubyaro rw’ umuhanuzi Yakubu (Yakobo) rwamwijeje mbere yurupfu rwe 
kuzazirikana umurage wabakurambere be wo kugaragira Imana yabo ariyo 
Mana imwe rukumbıi, Imana iti: 
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد‎ " 
٠٠٣:ةرقبلا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون"‎ 
Ese nti mwari abahamya ubwo Yakubu (Yakobo) yari hafi gupfa, igihe 
yabwiraga abana be ati: muzagaragira iki nyuma yo gupfa kwanjye, 
baramubwira bati: tuzagaragira Imana yawe, Imana yabayeyi bawe Ibrahim 
na Ismail na Is’ haq, tukazaba abaislam (abakiranutsi) kuriyo. Qoran 2:133 


5) ILAM YIGISHA IKI:- 
Islam yigisha kugandukira [mana imwe rukumbi, yahanze isi nijuru nibirimo 
byose, Imana iti: الله الذي خلق السماوات والارض وما بینھما فى ستة‎ " 
٤:ةدجسلا",..مايأ‎ 
Imana yaremye ijuru n’isi n’1birimo mu minsi itandatu. . . Qoran 32:4 
Islam yigisha kugandukira Imana itarabyaye, itarabyawe, idafite umufasha 
ntigire nicyo isa nacyo, Imana iti: 

" قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد ولم يولد*ولم يكن له كفوا أحد" الإخلاص:٠‏ ؛ 
Babwire uti: n’ Imana imwe rukumbi, Imana yiringirwa, itarabyaye,‏ 
itarabyawe, itagira icyo isa nacyO. Qoran 112: 1-4‏ 
Iyo Mana niyo igomba kuba umugenga w’ubuzima bwose, umuntu ntagire‏ 
ikindi agaragira uretse yo, ari nayo ntego yo kuremwa k’ umuntu ndetse‏ 
"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" الذرياٽ:°1 :1(1 n’amajini, Imana‏ 
Nta kindi naremeye amajini n’abantu uretse kungaragira. Qoran 51:56‏ 


6) INKOMOKO Y’INYIGISHO ZA ISLAM:- 
Abayislamu ntahandi bakomora inyigisho zabo uretse mu gitabo cy’ Imana 
Qoran, igitabo kizira amakimwa, Imana iti: 

٠:ةرقبلا ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين"‎ " 
Icyo gitabo cya Qoran ntagushidikanya kurimo, ninzira iboneye 
kubagandukiramana. Qoran 2 :2 
Inyigisho za Islam kandi zikomoka ku nyigisho zintumwa y’Imana 
Muhammad (1.1.A.[), muri Qoran Imana iti: 


" وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..,"الحشر۷ 


Ibyo muzategekwa ni ntumwa muzabikore, nibyo izababuza 
muzabireke. . .Qoran 7 
Ikindi nuko abaislamu mugusobanukirwa amategeko bifashisha 
nibisobanuro byabasangirangendo bintumwa (abasahaba), aribyo intumwa 
yatubwiye igihe igira iti: Abaswahaba banjye ni nkinyenyeri uwo 
mwakurikiza muribo ntimwayoba. 

" أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم... " 


Mugusoza turasaba Imana kutuyobora inzira iboneye, tugerageza kugendera 
ku mategeko y’Imana twirinda irari ry’ imitima yacu. 

Amahoro n’imigisha bisakare ku ntumwa Muhammad (1.1.A۸.1) nabiwe 
nabasangerangendo (abasahaba), nabazamukurikira kugeza kumunsi 
w’1imperuka. 


Byateguwe na: NSENGIYUMVA Hamadi 


Mugutegura iyi nyandiko twifashije ibitabo bikurikira:- 
1* Qoran ntagatifu 

2* Tafsir ya Mohammad Ally Swa’abun. 

3* Riyadh Swalihyna (Al’ Imam Yahya al’ nawawi) 

4* Da’aimu al-aqidat islamiyat (Mohammad Dassuq) 


Ukeneye ibisobanuro kuri iyi nyandiko adresse ni: 
Telefone: (+250) 08503459 
E-mail : sheikhhamad @yahoo.fr 


